GUHIMBAZA 
KURAMYA 
GUSHIMIRA 


| Uhoraho, Mwami wacu, mbega ukuntu izina: 
. ryawe ari ryiza ku isi yose! Ni nde washyize 
icyubahiro cyawe hejuru y'ijuru. Zaburi 8: A za 


Uwiteka, urakwiriye gubi icyubahiro,. 2 
iċyubahiro n'imbaraga: kuko waremye: byose, 
EE kandi kubwawe ni byo kandi byarempi a 
i ZA hishuwe 4: 11 ; 


Iyo. uhimbaza Uwata; u 
ushoboye; kuko n'ubu az 
kandi nimumushi 
; - zawe zose, kandi 
-< ntushobora : kug 
Uma 43: 


Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, kandi 
ahinduka agakiza kanjye: ni Imana yanjye, kandi 
nzamutegurira gutura; Imana ya data, nanjye nzamushyira 
hejuru. Kuva 15: 2 


Uhoraho, uri Imana yanjye; Nzagushyira hejuru, 
nzagushima izina ryawe; kuko wakoze ibintu byiza; inama 
zawe za kera ni ubudahemuka n'ukuri. Yesaya 25: 1 


Ukwo ni ko Yehova avuze, 'Umunyabwenge ntirahimbaze 
mu bwenge bwiwe, kandi umunyembaraga ntiyahimbazwe 
n'imbaraga ziwe, kandi umukire ntiyahimbazwe n'ubutunzi 
bwiwe: Ariko uwubaha icyubahiro muri ibyo, akanyumva 
kandi akanzi, ko ndi Uwiteka ukoresha ineza yuje urukundo, 
urubanza, no gukiranuka mu isi, kuko ibyo byose 
ndabyishimira, ni ko Uwiteka avuga. Yeremiya 9: 23-24 


Iminsi irangiye, Nebukadinezari nerekeje amaso mu ijuru, 
maze ubwenge bwanjye buragaruka, maze mpa umugisha 
Isumbabyose, kandi ndamushimira kandi ndamwubaha 
ubaho iteka ryose, ubutware bwe bukaba ari ubutware 
bw'iteka, kandi ni we. ubwami buva mu gisekuru kugera 
ku kindi: Kandi abatuye isi bose bazwi nk'ubusa: kandi 
akora ibyo ashaka mu ngabo zo mu ijuru no mu batuye isi, 
kandi nta n'umwe ushobora kuguma mu kuboko kwe, 
cyangwa ngo amubwire ati: "Urakora iki?" Noneho 
Nebukadinezari ndashima kandi ndashimira kandi nubaha 
Umwami w'ijuru, ibikorwa byabo byose ni ukuri, n'inzira 
ziwe zicira urubanza: kandi abagendera mu ishema 
arashobora gutesha agaciro. Daniyeli 4: 34-37 


Ni yo mpamvu Imana nayo yamushyize hejuru cyane, 
ikamuha izina risumba ayandi mazina yose: Ko mwizina 
rya Yesu amavi yose agomba kunama, ibintu byo mwijuru, 
nibintu byo mwisi, nibintu biri munsi yisi; Kandi ko indimi 
zose zigomba kwatura ko Yesu Kristo ari Umwami, kugira 
ngo Imana Data ihabwe icyubahiro. Abafilipi 2: 9-11 


Impera z'isi zose zizibuka kandi zihindukirira Uhoraho, 
kandi imiryango yose yo mu mahanga izasengera imbere 
yawe. Kuko ubwami ari ubw'Uwiteka, kandi ni we mutware 
mu mahanga. Zaburi 22: 27-28 


Uhe Uwiteka, mwa banyembaraga, muhe Uwiteka 
icyubahiro n'imbaraga. Uhe Uwiteka icyubahiro gikwiriye 
izina rye; senga Uwiteka mubwiza bwera. Zaburi 29: 1-2 


Kugira ngo icyubahiro cyanjye gishobore kukuririmbira, 
kandi ntuceceke. Uhoraho Mana yanjye, nzagushimira 
ubuziraherezo. Zaburi 30:12 


Nzaha umugisha Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye 
bizahora mu kanwa kanjye. Umutima wanjye uzirata 
Uwiteka: abicisha bugufi bazabyumva, banezerwe. 
Wowe uhimbaze Uwiteka hamwe nanjye, maze dushyire 
hamwe izina rye hamwe. Nashakishije Uwiteka, 
aranyumva, ankiza ubwoba bwanjye bwose. 

Zaburi 34: 1-4 


Nimutakambire Imana mu byishimo, mwa mahanga yose: 
Muririmbe icyubahiro cy'izina rye: shimagiza icyubahiro 
cye. Bwira Imana, Mbega ukuntu uri mubi mubikorwa 
byawe! kubububasha bwawe bwimbaraga zawe abanzi 
bawe bazakwiyegurira. Isi yose izagusenga, izakuririmbira; 
Bazaririmbira izina ryawe. Sela. Zaburi 66: 1-4 


Ririmbira Imana, uririmbe ishimwe ryayo: uhimbaze 
uzamuka mu ijuru witwa Jah, kandi wishimire imbere ye. 
Se w'impfubyi, n'umucamanza w'abapfakazi, ni Imana 
aho ituye. Zaburi 68: 4-5 


Nzashimagiza izina ry'Imana n'indirimbo, 
kandi nzamukuza nshimira. Zaburi 69:30 


Amahanga yose waremye azaza agusengera imbere 
yanjye, Mwami; kandi izahimbaza izina ryawe. Kuko uri 
igihangange, kandi ukora ibintu bitangaje: uri Imana 
wenyine. Zaburi 86: 9-10 

Ngwino, dusenge kandi twuname: reka dupfukame imbere 
y'Uwiteka umuremyi wacu. Zaburi 95: 6 


Nimuhe Uwiteka, yemwe bwoko bwa rubanda, ihe Uwiteka 
icyubahiro n'imbaraga. Uhe Uwiteka icyubahiro gikwiriye 
izina rye: uzane ituro, uze mu gikari cye. Nimusenge 
Uwiteka mubwiza bwera: mutinya imbere ye, isi yose. 
Zaburi 96: 7-9 


Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, kandi musenge ku 
birenge bye. kuko ari uwera. Zaburi 99: 5 


Uri Imana yanjye, nanjye nzagushima: uri Imana yanjye, 
nzagushyira hejuru. Nimushimire Uhoraho, kuko ari mwiza, 
kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. 

Zaburi 118: 28-29 


Nzasengera urusengero rwawe rwera, kandi nzashimagiza 
izina ryawe kubw'urukundo rwawe n'ukuri kwawe, kuko 
washyize hejuru ijambo ryawe hejuru y'izina ryawe ryose. 
Zaburi 138: 2 


Nzagushimira, Mana yanjye, mwami; kandi nzaha 
umugisha izina ryawe ubuziraherezo. Buri munsi nzaguha 
umugisha; Nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Uwiteka 
arakomeye, kandi ashimwe cyane; n'ubukuru bwe 
ntibushobora kuboneka. Zaburi 145: 1-3 


Nimushimire Uhoraho. Mana yanjye, shima Uhoraho. 
Nkiriho nzasingiza Uwiteka: Nzaririmbira Imana yanjye 
igihe cyose nzaba ndiho. Zaburi 146: 1-2 

Ikintu cyose gifite umwuka gihimbaze Uwiteka. 
Nimushimire Uhoraho. Zaburi 150: 6 


